


Can Newydd 
I Fwrddriad Gwraig Fonheddig, 


O Dref Warwick, 





R HON'A DDIHENYDDIWYD GAN UN O'I“MORWYNION, 
 Sif, ANNE BURTON, | 
_ Ary4 dŷdd o fis Chwefror diweddaf. 


Cenir ar “ Bryniau'r Iwerddon,” 






u yaf - 4 cd C3 <a r 
a M. 








8 OLL wyr a gwragedd Cymru, o'r dei'r.dwyrdin diry 

â A chwithau'r glân iengctyd, cewelr glywed gen'i'r: 
en | GR I 
Mae gormod yn ein gwledydd o'r beunydd yma'n byw, 
Yn gwrando llais y gelyn, gan bechu a digio Duw: 


| II. 
hwi wyddoch fel bu Cymru dân bob rhyw, ran-o'rtir, 
Mn dilyn pob oferedd i gyd gan wadu'r gwir; [wrth son, 
Ryn modd 'roedd gwlad y saeson, 'rw'yn synnii- nawr, 
F Am bechu yn erbyn Duwdod, a gwrthod gwned yr Oen. 


 a- 


' í* fr " * 
1 ee a at SŴN BF on ab y a 
i at AD Yn 





Bw 








YH. 


Yn Warwickshire, ysywaeth, AHa Y syfidod i ni sydd, ..*! 
'Roedd merch yn gwrando Satan, oer gynan yn ddigudd; .. 
Hon ydoedd-morwyn, gyflogmodd bywiog a-diball, 4 


Dda ei synwyr mewn gwasanaeth, un gynes eneth gall. 
Fi IV. Aa 


Rhyw ddiwrnod, aeth ei.mheistr a'i ferched gydâg e', 
Y nghyd a'i boll forwynion da union dan y ne', 
1 maes o'r dref jrôdio, a'i weision bob yr un, 
s A A A an yte y'm < » 
Ac Amiegadawyd gartre' a'i meistres yn gytun. 
Pan oedd y glân bendefi g ar daith y'mhell o'i dŷ, 
Fe ddarfu'r forwyn fwrdro ei meistres gynnes gu,. 
A'I meddwl oedd Tledratta heb drai o'r 1rysor drud, 
Oedd yno yn cael ei gadwo dan y cloeon clud. 
VI. 


Yr oedd eí-inheistres hawddgar yn darllen gaìr ein Duw, 
Sytld reol i mi: fyned ì mewn ì'r nefoedd wiw, ee 











Yn eistedd ynei eliadair yn tyner yn y tŷ, ^^ 
Heb feddwl fod y'iorwyn yn gwrando'r gelyn dd. 





Vilo . 


A'r forwyn ddrwg o fwriad, mae'n, galed:gweud” y gwell, 
Dderbyniodd ryw demtasiwn, y Blen, gan. y fall; nm. 


A darn o brên gwnai daro ei ìaelstres flraethedd ffri, ., 1. 














. Nesoe 


dd hi'n gwaeddi'n drymllyd, “Fy mywyd gad mi! 








Wi. 


.f' A'i mheistre6 godai i fynu, i'r llofft hî vedai'n glau, 

:: Gorweddodd âr y gwely heb wybod beth a wnal; 

i A'r forwyn neth imewn dichell a'r gyllell yn ei Haw, s«, 
A thorrodd 'wddf ei meistres oedd, yno ŷn druan draw: . 


Â 


-J Drwg medd yr'hen ddiarheb y cadw'r diaŵl eì Was i 
' A'i meistr'a ddaêth adre, fe a'i daliodd arei gwaith, 
Brawychodd yn ei galon gan hyn mewn imoddion maith. 


| Uo 
y1 olchi'r gwaed yr ae'r forwyn heb ronyn i Ìdi o Ias, 


Y Gofynnodd iddi yn union, B'le mae dy feistres.lon, 


"Ac Ame attebodd iddo hêb brudd-der dan eì bron, 


-gGan ddweud yn'wyneb uchel, Nid af i wadu'r gwir, 
ER Myfi fy hun, derfynais, mewn bar eì bywyd pur. L 


SAL 


A rhoddwyd Anne yn union yn sonnd yn jail y sîr, 
I aros hyd y sizes, ì gael eì barnu yn bur 
yD ílaen y judge a'r jury, a phawb yn wael eu gwawr, 

y <'! bamwyd i'w throsglwyddoij'r trag'wyddoldebmawr, 


XI. 
'Y dydd 'roedd hi yn dioddef mewn prudd-der ar y pren, . 
L Roedd tyrfa yn edrych arni rhwng dae'r a nefoedd wen, 


F Hi dd wedai a'i-llef yn uchel, holl ie'ngetyd hardd eu lliw, 
FO rhodiwch ffordd yr Arglwydd i gyd gan garu Duw. 
















ê 
XHI 
Hi ddywedodd, Du a Mammau, edrychweli oll: bob | 


awr, 
Am fod eich plang yn ffy 'ddlon yn 'ffordd y Brenin mawr 
I gadw'r 'ffordd .gyson at Frenin Sion sydd ; 
Yn galw pechad au 'didoriad rai bob dydd. 


XIV. at 
O dewch i ich Fa Mob fai mwynion yn mab pi Ŵ 








... Gweddiwch tra bo'r amser am ras i'r enaid gwan, 


Heb ddewis y crog-brennau,sydd ffordd i uffern. dân, 
Ond'trio trwy drngaredd ; am dwydd i ì fyn'd ymlaen. n 


'xV. 


F rhodio Werdd: yr. an glwydd, aei y dewch; xv s 
Am sail y mynydd Sion oswn.y byd nesewch; 
'Mofynnwn 'Crist. yn briod cyn delo dial den, 
A hynny wrth ymado rwy 'n d ymuno—/ Amen. 





Biclar d Williams, a'i cânt. 








_ 
“ 





